Mae nifer o weithwyr gofal preswyl yn cael eu 
talu'n wael a’u trin yn wael. Felly maent yn ei chael 

yn anodd cael dau ben llinyn ynghyd a darparu gofal o 
safon o fewn system sydd mewn argyfwng. Ac eto mae eu rôl yn 
allweddol er mwyn i gymdeithas waraidd weithredu. 


Mae UNISON, y cynrychiolydd blaenllaw ar gyfer gweithwyr gofal yn y Deyrnas Unedig, yn 
ymgyrchu ar gyfer safonau gofal uwch ar draws yr holl leoliadau preswyl. Rhaid i urddas a 
chyfiawnder fod yn ganolog i system ofal. Mae pawb mewn gofal preswyl yn haeddu cael eu 
cefnogi a gofalu amdanynt yn briodol — waeth pa mor gyfoethog ydynt, beth yw eu hoed neu 
eu hanabledd. Er mwyn i hyn ddigwydd, rhaid i ni werthfawrogi gweithwyr gofal. 


Daeth gweithwyr gofal preswyl ar draws y Deyrnas Unedig ynghyd i drafod y rhwystrau sy'n 
bla ar eu sector a'r atebion fyddai'n eu galluogi i ddarparu gofal urddasol. 


Siarter Gofal Preswyl UNISON yw canlyniad y drafodaeth hon. Mae'n sefydlu'r safonau 
gofynnol ac amodau cyflogaeth sydd eu hangen i ddarparu gofal gweddus. Mae lefelau 
cyflogaeth, cyflogau, amodau a hyfforddiant yn effeithio'n uniongyrchol ar ansawdd gofal. 
Mae gweithlu mwy sefydlog, parod yn allweddol i gyflawni gofal cyson, o ansawdd uchel. 


Mae gweithwyr gofal yn annog cynghorau, comisiynwyr a darparwyr yn y sector gwirfoddol a 
phreifat i fabwysiadu'r Siarter Gofal Preswyl, sy'n sefydlu datrysiadau i godi ansawdd gofal. 


Bydd UNISON yn ymgyrchu i benderfynyddion fabwysiadu'r Siarter ac yn parhau i alw am 
gyllid digonol ar gyfer gofal cymdeithasol. 


Siarter Gofal Preswyl UNISON 


Diogelu a chefnogi preswylwyr 


Bydd cyflogwyr yn cynnal cyfraddau staffio digonol, sy'n galluogi darpariaeth gofal o 
ansawdd. Rhaid i hyn fod yn ofal sy'n ymestyn tu hwnt i’r tasgau sylfaenol ac yn cynnwys 
dimensiwn cymdeithasol. 


Rhaid i weithwyr gofal, preswylwyr a theuluoedd gael gwybodaeth ar sut i fynegi pryderon 
a chael eu hamddiffyn os byddant yn penderfynu ei fod yn angenrheidiol. 


Bydd gan gyflogwyr weithdrefnau clir ac atebol i fynd ar drywydd unrhyw bryderon a godir. 


Bydd darparwyr cartrefi gofal yn sicrhau fod gan yr holl breswylwyr fynediad parod at 
unrhyw wasanaethau GIG gofynnol. 


Bydd darparwyr yn cyflawni asesiadau risg trylwyr i sicrhau diogelwch preswylwyr a 
gweithwyr gofal. 


Bydd cyflogwyr yn darparu amgylchedd diogel i weithwyr gofal. 


Bydd gweithwyr gofal yn cael amser i ddarparu gweithgareddau rheolaidd a mathau 
effeithiol o therapi i breswylwyr. 


Hyfforddiant a chefnogaeth i gyflogeion 


Bydd yr holl weithwyr gofal — yn cynnwys staff banc a chyflenwi — yn cael eu hyfforddi'n 
rheolaidd ar anghenion yr holl breswylwyr, fel y sefydlwyd yn eu cynlluniau gofal. 


Bydd anghenion hyfforddiant yn cael eu bodloni. Rhaid i hyfforddiant fod am ddim a'i 
gyflawni yn ystod amser gwaith, er mwyn trefnu staff cyflenwi. 


Fe ddefnyddir dysgu trwy DVD ac electronig i ategu dysgu wyneb yn wyneb o ansawdd 
uchel. 


Cyflog gweddus ar gyfer gwaith o ansawdd 


Bydd yr holl weithwyr gofal preswyl yn cael eu talu o leiaf y Cyflog Byw — fel y cyfrifir gan y 
Sefydliad Cyflog Byw neu Awdurdod Llundain Fwyaf pob mis Tachwedd. 


Dylai cynghorau sy'n defnyddio cyflogeion ar gontractau allanol ar neu uwchlaw'r Cyflog 
Byw sicrhau ei bod yn ofynnol i ddarparwyr newydd gynnal lefelau cyflogau trwy gydol y 
contract. 


Gwneir taliadau atodol am weithio oriau anghymdeithasol, yn cynnwys penwythnosau a 
Gŵyl y Banc. 


Rhaid i gyflogau ar gyfer cysgu i mewn fod ar lefel i sicrhau nad yw'r gyfradd fesul awr 
gyfartalog yn gostwng islaw'r Cyflog Byw. 


Rhaid hefyd talu cyfnodau gwyliau fel petai'r cyflogai yn y gwaith. 
Bydd yr holl weithwyr gofal yn derbyn tâl salwch galwedigaethol. 


Bydd cyflogwyr yn talu am wiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. 


Amser i ofalu 


Ni fydd contractau dim oriau yn cael eu defnyddio. 
Bydd gweithwyr gofal yn cael egwyliau digonol yn ystod eu diwrnod gwaith. 


Bydd gweithwyr gofal yn cael eu talu am yr amser a gymer i gyflawni trosglwyddiad digonol 
rhwng shifftiau, sy'n sicrhau diogelwch a gofal cyson i breswylwyr. 


Bydd rotâu yn cael eu cynllunio ymhell o flaen llaw i sicrhau lefelau staffio digonol ac i 
ganiatâu ar gyfer amser i ffwrdd a gynlluniwyd ar gyfer cyflogeion. 


Rhan o'r undeb 


Bydd cyflogwyr yn cydnabod UNISON — gan drafod cyflogau ac amodau gyda nhw ac yn 
annog cyflogeion i ymuno â nhw. 


Bydd cynrychiolwyr UNISON yn cael amser cyflogedig digonol ar gyfer yr hyfforddiant 
gofynnol. 


Bydd cyflogwyr yn darparu cyfleoedd i UNISON gwrdd ag aelodau a chyflogeion fel fo 
angen. 


Inunison.org 


JO 


Ddim yn UNISON? 
Ymunwch heddiw yn j 
neu ffonio 0800 171 2193 


Cymru Wales 


UNISON Centre, 130 Euston Road, Llundain NW1 2AY. 


CU/lonawr 2018/24268/3740 


Cyhoeddwyd gan UNISON 


Many residential care workers are poorly paid 

and poorly treated. So they struggle to make ends 
meet and struggle to provide quality care within a system in 
crisis. Yet their role is crucial for a civilised society to function. 


UNISON, the leading representative for care workers in the UK, is campaigning for 
higher standards of care across all residential settings. Dignity and justice must be at 
the heart of a care system. Everyone in residential care deserves to be supported and 
properly looked after — irrespective of their wealth, age or disability. For this to happen, 
care workers must be valued. 


Residential care workers across the UK came together to discuss the barriers that 
plague their sector and solutions that would enable them to provide dignified care. 


UNISON’s Residential Care Charter is the outcome of this discussion. It sets out the 
minimum standards and employment conditions reguired to deliver decent care. 
Employment levels, pay, conditions and training directly impact the quality of care. 

A more stable, well-eguipped workforce is essential to deliver high guality, consistent care. 


Care workers urge councils, commissioners and providers in the voluntary and 
private sector to adopt the Residential Care Charter, which sets out solutions to raise 
the standard of care. 


UNISON will campaign for decision makers to adopt the Charter and continue to call for 
adeauate funding for social care. 


UNISON'S Residential Care Charter 


Protecting and supporting residents 


Employers will maintain adeguate staff ratios, that enable guality care to be delivered. 
This must be care that extends beyond basic tasks and includes a social dimension. 


Care workers, residents and families must be given information about how to raise 
concerns and protection if they decide it is necessary. 


Employers will have clear and accountable procedures to follow up any 
concerns raised. 


Care home providers will ensure all residents have ready access to any NHS services 
required. 


Providers will carry out thorough risk assessments to ensure the safety of residents and 
care workers. 


Employers will provide care workers with safe equipment. 


Care workers will be given time to provide regular activities and effective forms of 
therapy for residents. 


Training and support for employees 


All care workers — including bank and relief staff — will be regularly trained to meet the 
needs of all residents, as set out in their care plans. 


Training reguirements will be met. Training must be free and carried out in work time, so 
cover staff must be arranged. 


DVD and e-learning will be used to complement high quality, face-to-face learning. 


Decent pay for quality work 


*. All residential care workers will be paid at least the Living Wage — as calculated by 
the Living Wage Foundation or Greater London Authority every November. 


* Councils which outsource employees on or above the Living Wage should ensure that 
new providers are required to maintain pay levels throughout the contract. 


e Extra payment will be made for working unsocial hours, including weekends and 
Bank Holidays. 


e Pay for sleep-ins must be at a level to ensure that the average hourly rate does not drop 
below the Living Wage. 


e Holiday periods must also be paid as if at work. 
*. All care workers will be paid occupational sick pay. 


e Employers will pay for Disclosure and Barring Service checks. 


Time to care 
e Zero hours contracts will not be used. 
e Care workers will be given adequate breaks during their working day. 


e Care workers will be paid for the time it takes to carry out a proper handover between 
shifts, which ensures safety and continuity of care for residents. 


e Rotas will be planned well in advance to ensure adequate staffing levels and allow 
planned, time off for employees. 


Part of the union 


e Employers will recognise UNISON — negotiating pay and conditions with them and 
encouraging employees to join them. 


e UNISON representatives will be given adequate paid time for the required training. 


e Employers will provides opportunities for UNISON to meet members and employees as 
necessary. 


Not in UNISON’? 
Join today at joinunison.org 
or call 0800 171 2193 


the public service union 


Published and printed by UNISON, UNISON Centre, 130 Euston Road, London NW1 2AY. 
CU/January 2018/24268/3740 


